1 
g , 
gy 

a — 


Db 
ne 


—_— 


——— 
nc 


a 





“a y 





ŷ 


Ŷ o 
a 
dyd $ 
5 


CAN NEWYDD, 


YN RHODDI HANES CARWRIAETH 
John Jones a Mary Morris, 


“O BLWYF St, PETERS, SIR FAESYPBD: ; 





Yn nghyda'r modd y darfu ŵ'w fam ef, Martha 
Jones, foddi ei hun 6 falais, o herwydd eu pri- 
odas hwynt, ar y dydd Maf o. Fehefin diweddaf. 





GAN R. WILLIAMS. 


——— 





Cenir ar “ Fryniau yr Iwerddon.” 


Pob dyn o berchen deall, modd diball yma dewch, 
A diwyd rhowch wrandawiad i'r ganiad hon â gewch; 
Dull eariad wy'n eì draethu mewn geiriau llwyrgu llon, 
Pob mab neu liwdeg lodes. gwrandewch yr hanes hon, 


John Jones a Mary Morris wych, hysbys boed i chwi, 
Wrth draethu'r gân a ganlyn yn awr yw 'nhestyn 1$ 
Pa rai o achos cariad fu'n dyodde'n galed gur, 
Yn mhlwyf St. Peters eirad, o fewn. Maesyfed sir. 


'Roedd ef o berchen golud trwy wynfyd yn ddiwad, 
Sef pump cant yn y flwyddyn o living yn ei wlad; 
Yn byw mewn eitliaf pleser trwy bwer mwynder maith, 


A'r ferch oedd forwyn gyflog deg enwog yn eì gwaith, 








| 


2 


Un fwyndeg oedd o feauty fel heini lili hardd, 
'Roedd lliw eí dwyrudd dirion fel rhosys cochion gardd; 
A'i syuwyr fel] Susana mewn geiriau goleu'n gu, 

Un ail i'r siriol seren nid oedd mewn llannna llu, 


Y mab oedd flodau'r meibion, hyfrydlon oedd o fryd, 
Roedd ei gwmpeini gweddus yn barchus yn y byd, 
Wrth wel'd y feinir fwyngu, a'i doniau llwyrgu llon, 
Ei galon a'i chwennychodd, ffansiodd, hoffodd hon. 5: 


Ni thynai mo'i olygon oddiar y fwynlon ferch, 
Nes myn'd o giliau'i galon yn ddigon sal o serch: 
Mil gwell na'r merched mwyna, hawddgara, glana'o glod, 
Oedd ganddo'i seren oleu, p'le bynag byddai'n bod, 


Er hyny'r dyn nid allai mewn geiriau ddweyd ei gwyn, 
Na thraetliu gair o'i feddwl i'r feinir fanwl fwyn, 
]ìhae ofn na chai mo'i wrando na'i goelio. ganddi'n gu, 
Gwaith merch yn llawn o:sobrwydd da hylwydd ydoedd hi. 


Ryw ddydd fe gym'rodd galon, aeth at y fwynlon ferch, 
Gan ddweyd, Fy meinir dawel, myfi sydd sal o'th serch; . 
Am hyny yn awr anwylyd lon hyfryd, lawn o hedd, 
(ìwna naill a'i safio mywyd, neu gyr fi o'r byd i'r bedd. 


Pa beth 'rych chwi'n ymofyn, atebai'r fun ddifai, 
Ai rhagritli y'ch chwi'n siarad ?: rhowch glywed im yn glau; 
lihag dilyn eich hudoliaeth, a'ch gweniaith helaeth hir, : 
Ì*'y Nuw sy ddigon abal i'm cynnal er pob cur... i 


Ail waeddai'r ferch synwyrgall heb ball o galon bur, 
Amddiffyn di dy forwyn, fy Nuw, mewn gerwin gur; 
A'r mab a nchel waeddai, Fy Nuw fo'n maddeu i mi, 

)s gwneiserioed, lliw'r ewín, ddim yn eich erbyn chwì. 


- 





— 








i 


9 


Gwybyddwch chwi, lliw'r monod yn hynod yma 'nawr, 
Mai'ch caru 'rwyf o'm calon, fun dirion wiwlon wawr; : 
Os metha'i'ch cael yn briod, fy meinir dêg ar dwyn, 
1'm bedd chwi gewch fy ngweled yn myned er eich mwyn. 


Ac felly ar fyr eiriau cytunai'r mab a'r ferch. 
I ffyddlon garu eu gilydd yn sirìol (rwy bur serch ; 
Ond troes ei fam yn erbyn y glanddyn hardd o glod, 
Priodas rhwng y ddauddyu er dim ni fynai fod, 


' Gwrandawai'r wraig aflawen ar lais y Satan sur, 
A ffordd i ladd y forwyn ddyfeisiodd cyn pen hir; 
A'i gwashi a gytunodd am fyn'd â'r gangen gu, 
A'i thafluilyn y felin—gael dwyn ei bywyd hi. 


Dhyw nos hi a ddywedd wrthi, Dewch Mari gyda mi 
I lân y llyn i rodio, cawn James yn $wmni cu; 
A myn'd a wnaeth hi'n ehrwydd, annedwydd oedd y nod, 
Ni wyddai'r liwdeg lodes pa falais oedd i fod. Un 


A'r gwas a dd wedodd wrthi, Gwrandewch y fwyngu fun, 
Rhaid imi'n awr eich boddi, er lloned ydyw'ch llun ! 
Er begian am ei bywyd dros. eny yno'n siwr, 
Trugaredd ni ehymerent, hwy daflent hon i'r dw'r ! 


' Ki gadael wnaento'u gwirfodd, a Duw a'i helpiodd hi, 
I'r lan o'r llyn mewn dychryn fe godai'r forwyn gu; 
Ac erbyn ei bod wedi cael d'od ì fynu o'r dw'r, 
Pwy welai ond ei chariad, hyn a'i cysurai'n siwr. 


Hi syrthiodd yn eî freichiau, fan ddweyd, Y ghanddyn 
' “ mwyn, 
Eich gwâsa'ch mam eich hunan fy mywyd sydd amddwyn; 











A myn'd a wnapnt i Le'mster yn dyner erbyu'iydd, 
' Aw yno fe'u prêôd 


A 


i'r llyn hwy ddarft'm taflu, trwm ydyw'r cledi clir, 
A'u meddwl oedd fy-moddi, waith imi'ch 'carw'n bur. 


” Atebai'r glânddyn tfrion, Fy. anwylyd ffraethlon ffri, 
Cewch dd'od:i ffwrdd yn union, Gwen twynlon, gydafi: 





lwyd trwy gariad yn ddigudd,; : 
a^ Ê ŴR FR y —/ Fy A dan 

“Ond eyn eu dyfod adre', fe glywai'r fan yn glau, 
Dechreuodd a.gŵallgofi, heb wybod beth a wnai! ! 
At lan y lŷn hi redodd, a neidiodd iddo'n wir, 
'Terfynai'i hoes ei hunan lle buasai'r g'lomen glit! 

Y gwas yr hwn fn greulon, i ffwrdd yn 'union aeth, 
Ni €hafwyd byth mo'i Wtanes, rbag ofn y gyfraith gaeth; 
A'r wraìg, â foddai'î huwan, ac aflan o d y gwaith, 
Mae'i henaid wedi inyned i'r tragwyddoldeb maith. 
hybydd i famau.plant y byd, 

F beidio rhwystro'u meibion a'u merched fym yn nghyd: 
'Ran gormod gwaith bob amser erioed i ddynolryw, ms... 
Yw ceisio, gosod rhwystrau ar ddim ordeiniodd Duw, 


Boed hyn o gân yn r 


A chwithau ie'ngetid mwynlon hyfrydlon o un fryd, 
Wel cerwch er pob cerydd eìch gilydd oll i EY, 
Arferwch bob ffyddlondeb, heb annghysondeb sên, 
A byddwch byw mewn llwyddiant a mwyniant byth, Amen.. 


& 


plWEDD. 


B. Morgan, Argraffydd, Merthyr. 








